UKURASA WA BIASHARA 

FACEBOOK 










Mwongozo na taa ya mfanyabiashara 
katika kufungua ukurasa wa biashara 
facebook (Facebook Business Page) na 
kuanza kuutumia kuendesha biashara au 
kazi maalumu na matangazo. 



Link zote zimeandikwa kwa mandishi ya rangi ya pink 


www.shorisuccesslife.com/blog 


SHUKRANI 


Namshukuru Mungu kwa kunipa siha njema tangu 
naanza kuandika hadi kukamilisha kitabu hiki. 

Nitoe shukrani za dhati kwa first lady wangu, Anna 
Ngalawa kwa msaada wake mkubwa wa ushauri na 
kunitaka kila mara nikamilishe kitabu hiki mapema. 

Pia niwashukuru wafuatao kwa ushirikiano wa 
kitaalamu na uzoefu wao katika kutumia mitandao 
ya kijamii kujenga biashara, The queen of Facebook, 
Mari Smith na Mkurugenzi wa HEA, Boaz Mkumbo. 

Shukrani za mwisho zimwendee Mr. Amani Sule 
na marafiki zangu wengine waliofanikisha 
kukamilika kitabu hiki kwa namna moja au 
nyingine. 


Mungu awabariki. 



MWONGOZO WA UKURASA WA BIASHARA FACEBOOK 


YALIOMO 


Utangulizi i 

SEHEMUYAI 

1. NJIA ZA KUFUNGUA UKURASA FACEBOOK 1 

2. PITIA KURASA ZOTE KABLA YA KUCHAGUA 13 

3. TUANZE KUTENGENEZA UKURASA WAKO KWA KUTUMIA SIMU 20 

4. TUTENGENEZE UKURASA KWA KUTUMIA KOMPYUTA 32 

SEHEMUYAII 

5. HATUA ZA KUREJEA KATIKA UKURASA KWA MAREKEBISHO 38 

6. JINA LA UKURASA, CATEGORY & USERNAME 42 

7. PICHA YA JUU YA UKURASA NA PICHA YA PROFILE 53 

8. KUFUTA, KUBADILI JINA LA UKURASA NA CATEGORY 63 

9. KAMILISHA UJAZAJI WA TAARIFA MUHIMU ZILIZOBAKI 71 

SEHEMU YA II B 


10. MAMBO YA KUEPUKA UNAPOENDESHA UKURASA WA BIASHARA. . . 87 


11. MAMBO YA KUFANYA UKURASA WAKO UWEZE KUSTAWI 92 

SEHEMl 'JYAIII 

12. ANDAA MCHANGANUO AU MPANGO BIASHARA KWANZA 121 

13. JINSI YA KUANZA KUTUMIA UKURASA WAKO 139 

14. JINS I YA KURUSHA TANGAZO KWA KULIPIA FACEBOOK 155 



UTANGULIZI 


Ukurasa wa biashara haukamiliki kwa kujaza jina, kuweka picha na taarifa za 
mawasiliano na kisha machapisho ya biashara. 

Ukurasa nadhifu na unaofaa biashara yako ni ule ambao umebeba kila kitu 
muhimu ambacho biashara yako inahitaji, ili kurahisisha uendeshaji na 
mawasiliano kwa wateja. 

Kitabu hiki cha UKURASA WA BIASHARA FACEBOOK kinakupa mwongozo 
wa kutengeneza ukurasa unaofaaa kuendesha biashara zako Facebook na jinsi 
ya kuanza kuutumia kuendesha biashara au kazi maalumu. 

Kinakuongoza wewe mfanya biashsara mchanga katika utumiaji wa mitandao 
ya kijamii kufanya maboresho ya ukurasa na kuepuka makosa yatakayofanya 
ukurasa kukosa thamani kwa msomaji au mteja. 

Sura ya mwisho katika kitabu hiki imeelezea jinsi ya kurusha matangazo kwa 
kulipia katika mtandao wa facebook. 

Kama umenunua kitabu hiki umechagua MWONGOZO SAHIHI utapata 
msaada kila utakapo kwama wakati ukijaribu kutekeleza hatua zilizomo ndani 
ya kitabu hiki. 


Tuandikie 

Barua pepe: success@shorisuccesslife.com 

AU 


Whatsapp: 0682937214 


NOTE: HII NI OFA YAKO. 


KUPATA NAKALA KAMILI YA KITABU, SOMA MAELEKEZO 
MWISHO WA KITABU. 



1 


SEHEMUI 


www.shorisuccesslife.com 


Sehemu hii ya kwanza kwa kiasi kikubwa ni kwa ajili ya matumizi ya simu. 
Link, picha na mwongozo unatekelezeka kama utatumia simu ya smartphone au 
applications za Firefox na chrome katika simu yako. 



ACHIEUE YOUR SUCCESS 



KUTENGENEZA UKURASA UNAOANZA NA LIKES HADI 5,000 AU 
ZAIDI SOMA PDF YA PILI NILIOKUTUMIA AU SOMA MAKALA 
KATIKA WEBSITE HAPA 


2 



NJIA ZA KUFUNGUA UKURASA FACEBOOK 


lli kufungua kurasa Facebook (Facebook Business pages) unatakiwa 
uwe na akaunti ya facebook. Akaunti ya facebook ni profile ambayo 
unaitengeneza bure unapojiunga na facebook mara ya kwanza ili 
uweze kuchati, kuandika habari au taarifa mbalimbali, kupost picha 
na kuwasiliana na watu wengine katika mtandao husika. 

Hii hapa ni mifano ya profile/abaunti . Picha ya pili ni mwonekano wa 
akaunti ukiwa na simu ya android na picha ya kwanza ukiwa 
unatumia Firefox kwenye simu. 



Shori MN 



Activity Log 



Update Info 


l'm a teacher by trade, author and 
entrepreneur. I teach how to grow 
business on social networks. 

EDIT BIO 


25 Pending Items 


B := 

Post Update Info Activity Log More 


I help entrepreneurs to maximize their reach 

tr» ri iRtnmpr<; pyn^nH m;=irlo=>t R. inrrp>pi c:r> 


Kama hauna akaunti bonyeza www.faceboob.com kisha anza 
kutengeneza akaunti mpya kwa kufuata hatua zingine zinazofuata 
ukiwa Facebook, ikiwa utashindwa wasiliana nami kwa msaada: 


Whats App: +255 682 937214 AU Facebook: Shor MN 


Kama ulishajiunga na Facebook, endelea na hatua zinazofuata za 
kufungua page yako. 



3 


NJIA NA JINSI YA KUANZA KUFUNGUA UKURASA 

Pengine unaweza fikiri simu haiwezi kutengeneza kurasa nzuri, 
na ukashindwa kupiga hatua kwa sababu ya kukosa kompyuta. 

Hapa nimekupa mfano wa ukurgscj wangu niliotengeneza na 
kuuendesha tangu mwaka 2015 kwa kutumia simu. 

Bonyeza Shori MN 


Katika kitabu hiki unajifunza njia za kufungua ukurasa kama ulio 
uona hapo juu kama umebonyeza link na kuona. 


/// uweze kufungua ukurasa wa biashara facebook hatua ya kwanza 
awali ya zote ni kutafuta neno Create Page. 

Hapa nimeonesha njia tatu za kupata neno Create Page na jinsi ya 
kuanza kufungua page yako: 

a) NJIA YA KWANZA: 

Njia ya kwanza ni kubonyeza ( Create Page ) hapa katika 

mabano. 

Ukisha bonyeza mandishi yaliopo katika mabano hapa (Create 

Page) moia kwa moia utaingia hatua ya kwanza ya kutengeneza 
page kwa kubonyeza: 

• Getstarted 

• Jaza jina la ukurasa wako kisha bonyeza NEXT 
( tizama picha hapa chini) 

NB: Kwa matokeo mazuri tumia Fire fox au Google 

Chrome 


Create Your Page 


4 


Connect with your audience 
on Facebook 

Businesses, brands and organizations 
can create a free Page in just a few steps. 



Name your Page 

Choose a name that reflects what your 
Page is about. 



GET STARTED 




A Ikiwa uli log out facebook katika browser utakayo 
itumia baada ya kubonyeza link, hatua ya kwanza itakuwa ni 
kujog in. Utaingiza namba ya simu/anwani ya barua pepe 
na password (angalia picha hapa chini) 


Kiswahili • • More... 

Kiswahili • f^l • More... 

Email or Phone 

honshori97@gmail.com 

Password 

*| SH0W 

LOGIN 

LOGIN 

Forgot Password? 

Forgot Password? 


Kisha utaendelea hatua inayofuata ya kuanza 
kutengeneza ukurasa wako kama nilivyo onesha hapo juu, 
mwishoni mwa ukurasa 3 na 4 mwanzoni. 

Ubonyeza GetStarted kisha jaza jina la biashara na aina 
ya biashara itakayohusika na ukurasa wako 















5 


A Njia hii ya kwanza ni mkato na rahisi lakini ina 
changamoto. Hutapata matokeo mazuri ukitumia browser 

yenye features tofauti na Facebook app, mfano Opera min. 


Ikiwa kila ukibonyeza link hii Create Page inafunguka 
kupitia Opera min, copy link kisha paste katika browser 

nyingine kama Fire fox au Google Chrome kwenye simu yako. 

Brower nilizopendekeza hapo juu zinafanya kazi vizuri zaidi 
kuliko Opera min. 


b) NJIAYAPILI 

Njia ya pili, bonyeza Create Page ukiwa Facebook katika 
profile yako 



lli kutumia njia hii ingia facebook kupitia akaunti yako: 

• Ingia kawaida kama ambavyo huwa unaingia unapotaka 
kusoma post au walichoandika watu wengine. 

• Angalia juu upande wa kulia utaona vimstari vitatu 
(03) nilivyozungushia duara katika picha hapa chini. 




Share a status, photo or video 


/' STATUS 


■a PHOTO 9 CHECKIN 



6 


Baada ya kubonyeza vimstari vitatu hapo juu utaona 
mwonekana wa baadhi ya taarifa kama zinavyoonekana katika 
picha hapa chini ya kushoto na kulia. Ukiwa upande wa kushoto 
endelea kushuka chini hadi uone neno ( Pages). 

Chini ya neno Pages utaona Q createpa ge (Create Page). 


-I 


Shori MN 

View your profile 


Q Search 


0 


Create Group 


Free Basics 


© 

o 

j Instagram 

o Saved 


Friends 


Events 



o 


Most Recent 


See All 


Shuka chini kuona tarifa za kulia 










7 


Bonyeza Create Page , ikiwa badala ya Create Page kuna 
See All, utabonyeza kwanza See All kisha utaona +Create 
Page 




Ikiwa ulikuwa na pages ulizokwisha tengeneza kabla au kuna 
page wewe ni admin, page zako zitakaa katikati ya Pages na 
Create Page 



Ukibonyeza Create Page, utaanza moja kwa moja hatua ya 
kwanza ya kuanza kutengeneza ukurasa wako kwa kubonyeza 
GetStarted kisha unajaza jina la ukurasa wako kuendelea 
mbele utabonyeza NEXT. 


<- Create Your Page 


Connect with your audience 
on Facebook 

Rusinesses, brands and organizations 
can create a free Page in just a few steps. 


<- Create Your Page 




WL 



Name your Page 



GET STARTED 









8 



Hii njia ni nyepesi, nakushauri ikiwa utatengeneza 
ukurasa, tumii hii njia. Ukishindwa tuma ujumbe kwa 


msaada Whatsapp: 0682937214 


c) NJIAYATATU 

Njia ya tatu, bonyeza Create Page kupitia ukurasa ulio 
like au uliowahi kutengeneza (kama unao) 


Njia ya tatu ambayo unaweza kuitumia kutengeza page ni 
kutafuta na kubonyeza Create Page kupitia ukurasa ulio 
like au uliowahi kutengeneza au ukurasa ulionao kama 
admin. 


Q 

Shori 


@shorinr 

1 

ifc 

o 

Liked 

Followir 



Jinsi ya kufikia sehemu ya Create Page kupitia ukurasa wako au 
wa mtu mwingine 


Ukiwa Facebook, ingia ukurasa (page) yoyote ambayo unataka 
kupitia utengeneze ukurasa wako. Unapoingia katika ukurasa 
uliochagua utapata mwonekano huu: 




9 



Shori MN 

@shorimnofficialpage 


LEARN MORE 


i^i ~ II 

Liked Following Share Save 

3 ★★★★★ 

Public Figure • Ngimu, Singida, Tanzania 

HOME SERVICES SHOP POSTS REVII 


Bonyeza 
vidoti vitatu 
vili vyozungushi wa 
alama nyekundu 
hapo juu (angalia 
mwelekeo wa 
mshale), utaletelewa 
menu ndogo yenye 
neno Create Page 
kwa chini(katikati ya 
menu) kama ilivyo 
hapa chini. 




NJIA. ZA KUONGEZA 
WATEJA NA MAUZO 



Shori 


1* 

Liked 



INUll 1 lUdllUI 


Share 

<P 

Copy Link 

O 

Report 

2 

Create Pag< 


Followir 

Public Figure - Ngimu, Singida, Tanzania 


HOME POSTS PHOTOS ABOUT 


JttSL 1 1 .1 90 oeoDle like this 


Bonyeza Create Page, 
utaanza moja kwa 
moja hatua ya 
kwanza ya kuanza 
kutengeneza ukurasa 
wako kwa kubonyeza 
Get Started kisha 
unajaza jina la 
ukurasa wako 





10 



Jy clicking Get Started, you agree tothe 
Facebook Pages terms. 


Bonyeza Get Started 
kuendelea mbele 
hatua inayofuata 


Anza kutengeneza ukurasa wako kwa kujaza jina la 
ukurasa wako. 


Name your Page 

Choose a name that reflects what your 
Page is about. 


CO 



Ukitumia ukurasa wa mtu mwingine 

kutengeneza wako,hakuna taarifa itakayo tumwa 

kwa mmiliki wa page kuwa umetumia page yake. 



Kama unapata shida hupata uhurasa wa huanzia, nahupa 
uhurasa wangu utumie hutengeza waho. 

Kama utapenda kutumia ukurasa wangu fuata maelekezo 
yafuatayo: 





11 


Bonyeza fb.me/shorimnofficialpage au kama unatumia simu ya 
Android au Smartphone, ingia Facebook katika eneo la search 
andika Shori MN au @shorimnofficialpage ( @ shori mn official 
page) bila kuacha nafasi. 

Utaletewa mwonekano huu: 


<- Q Shori MN 


s 




TOP 


i * 


Shori 


Ngimu, Singida, Tanzania • 
Public Figure • Anna Ngalawa,... 



Shori MN 



The Founder at Shori Success 
Life • Founder/CEO/Owner at... 


Bonyeza page yangu (ina picha yenye nembo). Kisha utabonyeza 
vidoti vitatu vilivyo zungushiwa hapa kwa alama nyekundu juu 
mkono wa kulia. (Angalia hatua ya 1 hadi 3 ukurasa wa 9 hadi 10. 


ZINGATIA: 

Katika sura ya kwanza hakikisha, umeweza kutambua mahali/jinsi 
ya kupata neno create page pindi unapokuwa Facebook kupitia 


simu. 




12 


UFUPISHO WA NJIA & JINSI YA KUFUNGUA PAGE 

lli kufungua ukurasa wako, unaanza kwa kubonyeza neno Create 
Page. Hizi hapa ni njia za kupata neno Create Page na kuanza 
kutengeneza ukurasa wako: 


O Bonyeza link hii hapa iliondani ya mabano ( Create Page ) 
kasha fuata maelekezo utakayopewa kulingana na 
browser utakayochagua. 



Ingia Facebook tafuta neno Create Page. 

Njia rahisi ya kuliona ni kuingia katika ukurasa ambao 
tayari umekwisha tengenezwa 


AU 


Ingia facebook kisha juu kulia ubonyeza vimstari hivi 
angalia hapa chini mahali pa kuvipata. 





Kisha angalia kushoto, telemka chini kuona machapisho 
yanayofuata utaona ( Q Pages). Chini ya neno Q Pages, utaona 
Q Create Page. 

Rejea uk. 6, njia ya pili jinsi ya kupata neno Create Page. 

Bonyeza hapa kurejea NJIAVAPILI 




13 


KUTENGENEZA UKURASA UNAOANZA NA LIKES HADI ELFU AU 
ZAIDI SOMA PDF YA PILI NILIOKUTUMIA AU SOMA MAKALA 
KATIKA WEBSITE HAPA 


UTANGULIZI WA SURA YA PILI 


Sura ya kwanza umejifunza jinsi kuanza 
kutenegeneza ukurasa wako na jinsi ya kupata 
neno create page ambalo ndio neno muhimu 
ukitaka kuanza kutengeneza ukurasa. 

Sura ya pili nakuelekeza mambo muhimu ya 
kuzingatia katika kuchagua aina ya ukurasa kwa 
kutumia simu. 


I 


\ 


14 


PITIA KURASA ZOTE KABLA YA KUCHAGUA 


Facebook ina aina za kurasa zaidi ya moja. Kila aina inamatumizi 
yake. 

Hivyo ni muhimu kuzielewa aina za kurasa kabla ya kuchagua na 
kuanza kutumia ukurasa wako. 

Vipi kama umesha chagua na unaona umekosea? 

Usihofu kwa sababu Facebook wanaruhusu kubadili mara nyingi bila 
kizuizi. 

Ufafanuzi wa aina za page na vipengele vyake 

Hadi leo disemba 2016, ukitumia simu kufungua ukurasa 
facebook utapata aina 11 za kurasa na 6 kama utatumia kompyuta. 
Na kila aina ya ukurasa ina vipengele vyake. 

Kama unatumia simu tupitie kurasa hizi kwa pamoja, kabla ya 
kuchagua: 




15 


i) Books & Magazines 

Chagua aina hii ya page kama page yako itahusika na 
vitabu, majarida na magazeti au makitaba ya vitabu. 


Books & Magazines 


Select a Subcategory 


or use suggested categories: 


LOCAL BUSINESS PERSONAL BLOG 


PRODUCT/SERVICE 




ART 


Ukichagua aina (Category) hii ya page (Books & Magazines), 
utaletewa neno Select a SubCategory . 

SubCategory itakusaidia kuchagua umejikita na nini hasa chini 
ya page uliyochagua. Mfano umechagua page ya Books & Magazines 
sasa katika Books & Magazines utachagua unahusika na nini, 
uchapaji, magazeti tu, makitaba n.k 

Rejea hapa jinsi ya bu-Chagua aina ya page(uhurasa) 



Book 


Book Series 

Hivi hapa ni aina vipengele vya 

Book Store 

Books & Magazine 
utakavyopewa chagua 

Library 

kinachokuhusu: 

Magazine 


Newspaper 


Publisher 




16 


ii) Brands & Products 

Mfano, una bidhaa na huduma mbalimbali unazozitoa na 
kuziuza kupitia duka la mtandaoni (online shop), website na 
pia una mawakala na wauzaji wa reja reja, nakushauri 
uchague category ya brands & products 

Makampuni kama Microsoft na Apple yanatumia pia aina hii 
ya page. 

Brands & Products ina sub category zifuatazo: 




Unachotakiwa kufanya ni kupitia kila category na 
subcategories zake kwanza kabla ya kuchagua. 


Uangalie kama katika category ya page uliochagua ina subcategory 
yenye jina linalokaribiana au sawa na biashara au shughuli 
itakayoendeshwa. Kama haipo, chagua Category nyingine kisha 
uangalie subcategories zake ili uchague inayokufaa zaidi. 


iii) Companies & Organizations 


17 


Hii category ni mbadala wa Local Business Page ambayo 
kimsingi imejikita eneo moja na kumtaka mteja kutembelea 
ofisini. 

Companies & Organizations ni aina ya page inayokufaa ikiwa 
una kampuni lakini si lazima mteja kutembea au kusafiri afike 
mahali ofisi ilipo ndio apate huduma au kufanya manunuzi 

Kama kampuni ina matawi mengine makubwa sehemu zingine, 
matawi yatafungua page pia kwa mfano huu: 


JINA LA KAMPUNI 

JINA PAGE FACEBOOK 

Nokia (kampuni mama) 

Nokia 

Nokia (Tawi la Tanzania) 

Nokia Tanzania 

Nokia (Ghana) 

Nokia Ghana 

Nokia (Nchini Malawi) 

Nokia Malawi 


Kwa uchache hii hapa ni orodha ya vipengele (sub category) 
iliopo ndani ya Companies & Organizations, vipo vingele 
zaidi 30: 


Aerospace Company 
Agricu Iture Company 
Automotive Company 
Biotechnology Company 
Cargo & Freight Company 


Ukiwa Facebook ukichagua 
campanies & organizations 
kisha subcategory utaweza 
kuona orodha yote 


Cause 


Chemical Company 


Community Orgianization 


Community Service 


Company 



Oomouter Oomoanv 


iv) Local Businesses 


18 


Una kampuni au taasisi inayotoa huduma au kuuza bidhaa 

ndani ya eneo moja? 

Local Businesses inakusaidia, wateja wako kutambua mahali 
duka au ofisi ilipo na kuweza kufika. Pia huonesha muda ambao ofisi 
itakuwa wazi na kufungwa. 

Hii inakufaa kama unauza bidhaa au kutoa huduma ndani ya 
eneo moja, mfano katika mkoa, wilaya au nchi moja. 

Bidhaa au huduma zinatolewa na ofisi katika ukurasa wa 
namna hii ni zile za kushikika ambazo huhitaji mteja afike ofisini, 
mfano viwanda vya kufyatua tofali, kutengeneza mabati n.k 


Local Businesses ina nafasi ya ziada ya kujaza: 

1. Anwani ya duka au ofisi ilipo 

2. Namba ya simu 

3. Zip code/code number rejea uk 24 kwa Mwongozo 

4. Mahali ofisi au duka linapopatikana. 

Hizi taarifa humsaidia mteja anayetafuta taarifa, huduma au 
bidhaa mtandaoni kuona mahali duka au ofisi ilipo. 




19 


v) People 

Hii ni aina ya page inayohusu watu. Watu maarufu, 
mwanamuziki, msanii, mchekeshaji, mwandishi, mwandishi wa 
habari, motivational speaker, bloger, afisa wa serikali, mwanasiasa 
n.k 

Kama unahitaji ukurasa wa wako binafsi wa kukutambulisha 
kwa watu au kutambulisha kazi zako, chagua aina hii ya ukurasa. 


Aina zingine za page utakazoziona kupitia simu ni: 

• Movies 

• Music 

• People 

• Sports 

• Television 

• Website & blogs pamoja na 

• other 


Kurasa zilizobaki hapo juu zinajieleza zinahusu nini. Chagua aina ya 
ukurasa inayoendana na kazi husika. Unapochagua aina ya ukurasa 
angalia na sub category zake. 

Kama aina ya sub category haipo katika orodha inayoendana na kazi 
yako chagua inayofanana na category yenyewe. 

Mfano: Umechagua Category ya Local Businesses, katika vipengele 
vya local businesses hukupata kinachoendana na kazi yako unaweza 
kuchagua Subcategory ya Local business au tafuta aina nyingine ya 
ukurasa. 


20 




ACHIEVE YOIIR SUCCESS 


21 


3 


TUANZE KUTENGENEZA UKURASA WAKO KWA KUTUMIA SIMU 

Ni rahisi kutengeneza ukurasa wako na kujaza taarifa za 
ukurasa wako ukiwa facebook ukitumia smatphone. 



Twende hatua kwa hatua hapa chini 


Bonyeza Create Page 

Hatua ya kwanza, Bonyeza Create page kupitia njia 
mojawapo kati ya nilizoeleza katika sura ya kwanza. Napendekeza 
njia ya pili au ya tatu. 



O Bonyeza Get Started 


Hatua ya pili, Baada ya kubonyeza ©Create Page, hatua 
inayofuata ni kubonyeza Get Started (kama utaliona neno Get 
Started) kama halipo endelea hatua ya tatu. 


22 


<— Create Your Page 


Connect with your audience 
on Facebook 

Businesses, brands and organizations 
can create a free Page in just a few steps. 




By clicking Get Started, you agree tothe 
Facebook Pages terms. 


O Jaza jina la ukurasa 



Name your Page 



i) Chagua jina 
zuri la biashara 
yako na kisha jaza 
sehemu ya Choose 
a name for your 
page. 


NEXT 









23 


Sifa za jina zuri la kutumia linatakiwa: 

• Liwe rahisi kutamkika na kukumbukwa na mtumiaji wa 

ukurasa wako. Hii humsaidia mteja kukumbuka jina na akitaka 
kurudi katika ukurasa wako inakuwa rahisi kuupata 

Mfano: Tiba Za Magonjwg Shori MN, Ngalawa health 
products n.k 


• Lisiwe refu sana, jitahidi liwe fupi angalau kati ya neno moja 
hadi matano, ni vema jumla ya characters zote zisidi 15. Jina 
refu si rahisi mtu kukumbuka 

Mfano: Google, Apple, Nike hii ni mifano ya majina ya 
biashara yenye neno moja japo majina hayo hayamanishi 
kinachoendeshwa na kampuni. 


• Liwe na maneno yanayotafutwa mtandaoni. Kutumia jina 
linaloendana na kumanisha biashara au kazi inayoendeshwa 
katika ukurasa ni vizuri zaidi. 

Mfano: Tiba Za Magonjwa, Register Your Company badala 
ya JAL, MPY. 

Unapo andika jina linaloeleweka ni rahisi mtu kulipata 
akiwa anatafuta (search) taarifa kwenye mtandao. 
Vifupisho visivyo na maana kwa mteja kama JAL na MPY 
ni ngumu mteja kusearch hizo herufi vinginevyo awe na 
ufahamu wa jina hilo kabla. 

Pia ni rahisi mtu kupita ukurasa wenye jina la vifupisho 
kuliko jina yenye maana yenye kueleweka. 


24 


• Kila herufi ya kwanza ya neno ianze na hefu kubwa, facebook 
haikubali kuandika manenoya jina lote kwa herufi kubwa. 

Mfano: Shori Sucess Life, Tiba Sahihi Za Magonjwa Ya 
Binadamu, Shori MN badala ya SHORI SUCCESS LIFE, TIBA 
SAHIHI ZA MAGONJWA YA BINADAMU, SHORI MN 


Ukichagua jina ambalo halijatumiwa na mtumiaji 
mwingine facebook utapata Usemame hata bila kutengeneza, 
username na jina la page vinaweza kuwa tofauti lakini 
vikifanana ni vizuri zaidi 

Taratibu zingine za kuzingatia katika kufungua ukurasa 
facebook tembelea: 

https;//mobile.facebooh.com/page guidelines.php? rdr 


0 Chagua aina ya page inayoendana na kazi husika 

Hatua ya nne, Umekwisha jaza jina la pageyako 
(Choose a name for your page) hatua inayofuata ni 
kuchagua aina ya page (Select a Category) inayoendana 
na biashara/kazi itakayoendeshwa katika ukurasa. 


a) Chagua aina ya page(ukurasa) 

Chagua aina ya page kutoka orodha uliopewa ya kuanzia. 

Kama aina ya biashara au huduma haipo katika orodha 
uliyopewa ya kuanzia kati ya aina nne hizi (LOCAL 
BUSINESS, PERSONAL BLOG, PRODUCT/SERVICE & ART) 
bonyeza Select a Category upewe orodha kamili ya 
majina ya page ambayo utachagua. 


Tizima picha hapa chini. 



25 


Choose categories for your 
Page 


Choosing the right category and 
subcategory helps Pages show up in 
search results. 




or use suggested categories: 


LOCAL BUSINESS | | PERSONAL BLOG 
PRODUCT/SERVICE | | ART | 


NEXT 


i) Chagua aina ya 
page (Select a Category) 
kwa kubonyeza 
neno/eneo lililo andikwa 
Select a Category kisha 
au chagua zilizo tajwa 
hapo chini kisha NEXT 


Ukisha bonyeza Select a Category utaletewa aina (orodha) ya page. 
Hizi hapa ni aina za Page utakazopewa ili uchague inayoendana na 
kazi/biashara itakyoendeshwa katika page yako: 

Books & Magazines 
Brands & Products 
Companies & Oirganizations 
Local Businesses 

Movies 

Music 

Other 

People 

Sports 

Television 


Websites & Blogs 



26 


Kama umechagua Companies & Organizations itaonekana hivi: 


Choose categories for your 

Page 

Choosing the right category and 
subcategory helps Pages show up in 
search results. 

Companies & Organizations 
Select a Subcategory 


NEXT 


Baada ya kujaza Category Sehemu ya Subcategory itakuja. 


Subcategory ni kipengele kilichopo ndani ya aina ya page amabacho 
kitaonesha Kampuni au Shirika lako (category ulochagua mwanzo) 
inahusikaa na nini. 

Mfano umechagua Brands & Products, subcategory itakusaidia 
kuianisha ni products unahusika nazo. 


b) Chagua Sub Category 


Bonyeza sehemu ya SelectSub Category hapo juu katika 
picha utaletewa orodha ya vipegele vilivyopo ndani ya 
Category uliochagua. 




27 


Choose categories for your 
Page 

Choosing the right category and 
subcategory helps Pages show up in 
search results. 

Companies & Organizations 
Food & Beverage Company 


NEXT 


Katika Category ya 
companies & 
organizations kuna 
vipengele kama 40. 

Hapa katika vipengele 
nilivyoletewa baada ya 
kubonyeza eneo la sab 
category nimechagua 
Food & Beverage 
company 



Kama utahitaji ufafanuzi wa aina za kurasa na vipengele vya 

kurasa ili uweze kuchagua ukurasa unaokufaa kulingana na 


kazi/huduma unayotaka kufanya soma ukurasa wa 28 



Ufafanuzi wa aina za page na vipengele vyabe 


© Jaza nafasi ya website/blog kama utaletewa pamoja na 
username 

Umekwisha jaza jina la page, aina ya biashara/kazi ambayo 
itaendeshwa katika ukurasa wako. 


Hatua zinazofuata hutofautiana kulingana na aina ya page au kifaa 

unachotumia kufungua ukurasa wako. Pia unaweza kuruka hatua 


hizi ukazikamilisha badaye 

. 






28 


a) Jaza nafasi ya website/blog kama utaletewa ukiwa unafungua 
ukurasa 

Moja ya faida muhimu ya mitandao ya kijamii ni 
kukuongeza wateja au wasomaji katika blogyako. 

Hivyo kama una blog ni muhimu kuinganisha na page au 
profile zako mtandaoni. 


Njia na mbinu za kuuza, kupata wateja na 
kujenga soko la biashara yako katika mitandao 
ya kijamii & blogs. Like hapa ukurasa wetu 
ujifunze zaidi. 

@shori_mn on Instagram 

http://www.shorisuccesslife.com/ 

0682 937 214 

See All 



Mwonekano 
wa website 
yako katika 
page ya 
biashara 
Facebook 


Kama hauna website/blog unaweza kuacha wazi utabonyeza skip, 
utajaza badaye au siku ukiwa nayo. 


b) Jaza user name ikiwa utaletewa nafasi ya kujaza 

Ni user name pekee ndiyo itaweza kutofautisha page yako 
na page zingine. Majina yanaweza kufanana lakini 
username kila profile na page ina yake isiyofanana na 
nyingine. 

Ukitaka kutengeneza user name soma ukurasa wa 66 Jinsi ya 
feubadili username bwa feututumia simu 



29 



ifc ~ * H 

Liked Following Share Save 


Jina la page (hili 
linaweza kufanana 
na majina mengine 
facebook) 


User name ya page 
(hii ni ya kipekee 
ndoo hutofautisha 
page na page au 
profile nyingine) 



Pakia (Upload) picha ya profile na photo cover 


Jifunze iinsi ya kutangaza 
biashara, kupata wateja na 
kuuza katika social media. 


Eneo la 
Profile 
picture 
(picha ya 
profile 




ivwxiKshorisuccesslife.com 


G3 q & 



Shori MN 


LEARN M0RE 


MESSAGE 


Eneo la Cover 
Photo 

(picha ya juu 
katika page 
yako) 


a) Picha ya Profile (Profile Picture) 

Picha ya profile unaweza kuweka logo kama page ni ya kampuni, 
jumuiya, shirika au kikundi. 





30 


Kama ukurasa ni wako binafsi kama mtu maarufu, 
mwanamziki, mwanamitindo, mwigizaji unaweza kuweka picha 
yako. 



NOT APPROVED APPROVED 



Soma mwongozo na updates za ukubwa unaotakiwa wa picha ya 


profile na cover hapa Faceboob 


c) Picha ya juu ya page (Cover Photo) 


Cover photo ndio mahali jicho la msomaji au mteja wako hutua 
kwa mara ya kwanza anapotembelea ukurasa wako. 

Ni vizuri cover photo isajazwe mandishi eneo lote ili 
kuepuka kumchanganya msomaji. Lakini inatakiwa kuakisi 
kampuni, biashara au kazi zinazoendeshwa hapo kwa ujumla 


1999 

CRDB Bank Limited 
launched 

1996 

Incorporation of 
CRDB Ltd. 


2007 on 

Microfinance ^O 1 1 

Services 2009 ^ 06 ' 1 ® Banking 

Listed at Dar es Salaam 201 2 

Stock Exchange Burundi Subsidiary 


Years of 


2013 

FahariHuduma Wakala 
Agent Banking 


growth 

& transforming lives 


2015 

Recording breaking 
perfomance 







= BANK = 

Thc bank ttiat lirtent 


SendMessage 


i 






31 


Zip code/ code number 

Baadhi ya kurasa kama Local Businesses (kutegemeana 
na aina uliochagua) katika hatua za mwanzo baada ya kujaza 
Jina la Ukuara, Category na Subcategory kabla kuendelea 
utatakiwa kujaza: 


Address 

City 

ZIR Code 


Phone Number 


N EXT 


Mwongozo 


MAMBO UTAHITAJIKA KUJAZA 

VITU UTAPASWA KUJAZA 

Address (Anwani) 

Jaza namba za sanduku la posta 

City (Mahali) 

Jaza jina la mahali biashara ilipo 

Zip Code (code # za mahali) 

Bonveza hapa kwa ufafanuzi 

Phone Number (Namba ya simu) 

Jaza namba ya simu ya ofisi 


Kama upo Tanzania ungependa kufahamu zip code za kila 
mkoa,wilaya, kata au mahali ulipo, tembelea tovuti ya TCRA 
hapa Tanzania zip code list au download hapa ukishindwa 


kuzipata tumia zip code ya nchi: 255 






32 


UFUPISHO WA JINSI YA KUFUNGUA PAGE YAKO FACEBOOK 


3 


i ) Bonyeza neno "Create Page" 


BONYEZA HAPA UONE NJIA ZA 
KUFUNGUA UKURASA FACEBOOK 



Baada ya kubonyeza create page,hatua ya pili ni: 

Bonyeza Get Started 



(kutegemeona na simu au kompyuta hatua hii ya pili unaweza usione hadi 
baada ya kujaza jina na category ya page) 



Jaza jina litakalotumika katika ukurasa wako 

C ) 


Bonyeza mandishi ya pink hapa chini kurejea 
kipengele cha Jaza jina !a ukurasa 




Select Category 


Select Subcategory 


Kama hatua ya pili hukuona Get Started, ukimaliza hatua ya 4 
bonyeza get started na page yako itakuwa hewani. 

Kwa hatua hizo 4 ukurasa wako unakuwa tayari, hata kama 
ukiishia njiani na badae ukamilishe kujaza taarifa zingine 
inawezekana. 




33 



TUTENGENEZE UKURASA KWA KUTUMIA KOMPYUTA 


lli kutengeneza ukurasa wa biashara katika mtandao wa 
Facebook kwa kutumia kompyuta fuata mwongozo ufuatao: 



Bonyeza link hii https://www.faceboob.com/pages/create 
kisha fuata hatua ya tatu. 

AU 


Ingia Facebook kupitia akaunti yako, bonyeza alama 
kisha fuata hatua ya pili 


Home 11 




Bonyeza Create page kutoka katika orodha uliopewa 
baada ya kubonyeza alamaH kisha fuata maelekezo ya 
hatua ya tatu. 


Home 20+ jP, ▼ 


Your Pages: 



Q ShoriMN 

2 kfessagsB 



Ngalawa ha... 2 MessagcE 



Mfano Wa Page 


/1 

See More... 






Bonyeza 




^Create Page^ 

Create Page 



21 

Manage Pages 





Create Group 



i 

New Groups 

7 








34 



Chagua (bonyeza) aina ya ukurasa unaofaa kazi zako. 

Ukitumia kompyuta kufungua ukurasa utapata aina sita za 
kurasa. Ukitumia simu utaletewa aina 11 


^ Create a Page 

Sve your bfand, bu&iness cm cause a vcke on Facebook and conrect witti the peopfe who mattef to you. 
Ifs free to set up. Just ehoose a Fage tyipe to get started. 


® fe 

Loca I Busi ness o r Place Co m pa ny, Orga n izatio n o r I nstitutio n 



Brand or Product 



Artist, Ba nd o r Pu b I ic Fig u re Entertainment 



Cause orCommunity 


Rejea ukurasa wa 14 au bonyeza PITIA KURASA ZOTE KABLA VA 
KUCHAGUA usome ufafanuzi wa kurasa ili uweze kuchagua 
kurasa sahihi utakaofaa biashara au kazi zako. 



Jaza jina la ukurasa na aina ya biashara. 


Company, Organisation or 
Institution 

Join your supporters on Facebook. 

Choose a category ▼ 

Company name 


6y clicking Get Started, you agree to the 
Facebook Pages Terms. 


Get Started 



Bonyeza hapa kujaza aina ya 
kazi au biashara itakayo 
endeshwa katika ukurasa 


Bonyeza hapa kuandika jina 
la ukurasa wako. 





35 

Kama ulichagua Local Business or Place, hatua ya 3 hapo juu 
itakuwa na vitu vingine vya kujaza zaidi ya jina na aina ya 
biashara au kazi. 


Local business or place 

Choose a category ▼ 


By clicking Get Started, you agree to the 
Facebook Fages Terns. 


Bonyeza hapa kujaza aina ya 
kazi au biashara itakayo 
endeshwa katika ukurasa 



Bonyeza hapa kuandika jina 
la ukurasa wako. 


Get Started 


Kujaza taarifa za 

i) Sreet address, 

ii) City/Country, 

iii) Postcode na 

iv) Phone 

Rejea ukurasa wa 31, utapata Mwongozo wa ujazaji wa hizo taarifa. 
Bonyeza JV; Mwongozo 



Bonyeza Get Started 


By clicking Get Started, you agree to the 
Facebook Pages Terms. 


Get Started 


Ukurasa wako tayari, hatua zinazofuata ni kuendelea kufanya 
marekebishoa na ujazaji wa taarifa. 







36 


Page 


Messages 


Notifcatbns 


Insights 


Publishing Tools 


Settings 


Help ' 



MJG 

Create Page @usernamie 
Home 
Posts 
P'hotos 
Shop 
'/ideos 
Events 
About 
Likes 


Welcome to your new Page 

Befo-e you s'ia'e yoj r Page wirlh C't r ie r s, t^y these tps that 
heJp you desc x your i>js.ness, tffand or organ sst on. We' I! 
gve you more tips iater. 


+ Add a Button 


Knowany ftiends who might like your Page? 

lirwiitiing f r e r ids to iilke your Page helps other peopfe 


Eea r ch for fnends to irwite 


B Add a profile picture 

Profife octu r es help you build an dentty for your Page. They a so heip ceooe find 
your Page and recognise it in posts, oomments and moie. 

Add a cover photo 

Ifeifc Cover photos heip you express your Page's identity. Try changing your orwer photo 
when new things are happensng with your business or organsation. 


■ 

G 


Shm-i MN 


Sadi Kila 

See all friends 


Add a &hort descri ption 

Your Page's short description helps ceooe know what yoifre about, and t appears 
lin search resu ts when peooie bok for you online. 


Biot&c hnokigy compary 


Create a U5ername for your Page 

When you create a usemame, it appears in custom URLi that heip peoplfe find, 
remember and message you r Page. 


Facebook wamerahisisha hata kama ni mgeni katika ujazaji wa 
taarifa unaweza kufanya marekebisho ya awali wewe mwenyewe. 

Fanya marekebisho ya awali kwa kubonyeza sehemu zifuatazo katika 
ukurasa wako mpya uliotenegeneza: 

Ufafanuzi 

• Add a profile picture 

Utabonyeza kuweka picha ya profile katika ukurasa wako. 

Soma sifa za profile picture ukurasa wa 55 

• Add a cover photo 

Bonyeza kuweka picha ya juu ya ukurasa wako. Nimetoa 
ufafanuzi wa cover photo ukurasa wa 54 






37 


• Add a short description 

Maelezo mafupi ya ukurasa wako, ukurasa unahusika na kazi 
zipi au shghuli gani. Hapa utaeleza kwa kifupi. 

• Create a username for your page 

Hapa utatengeneza username, reje ukurasa wa 43 kuona jinsi 
ya kubadili jina la ukurasa, category na username na jinsi ya 
kutumia username. 

• Add a button 

Kitufe cha mawasiliano kinachoelekeza watu wakupigie simu, 
watume mesesji, watembelee blogu yako, wa download n.k 


Usisite kuomba msaada ukikwama, tuandikie ujumbe: 
Email: success@shorisuccessl ife.com 
Whatsapp: 0682937214 


KUTENGENEZA UKURASA UNAOANZA NA LIKES HADI 5,000 AU 
ZAIDI SOMA PDF YA PILI NILIOKUTUMIA AU SOMA MAKALA 
KATIKA WEBSITE HAPA 


38 


SEHEMU II 


www.shorisuccesslife.com 


Katika sehemu hiiya pili (A) nitakufafanulia mambo muhimuya 
kuzingatia unayopaswa kufahamu na kuzingatia unapofanya 
maboresho ili ukurasa wako uweze kuwa na mwonekano mzuri na 
kitaalamu. 


UTANGUUZI WA SURA YA 5 & 6 

Sura zilizo pita umejifunza kutengeneza ukurasa wako 
wa biashara Facebook. Na bila shaka umechagua jina 
la ukurasa wako tayari. 



Sura ya 5 nakuelekeza mambo muhimu ya kuzingatia 
katika uchaguzi wa jina ukurasa na jinsi ya kutumia 
username, (kama kuna dosari katika jina uliochagua 
utafanya marekebisho) 



Tuanze na jinsi ya kurudi katika ukurasa uliotenegeneza 


39 



HATUA ZA KUREJEA KATIKA UKURASA KWA MAREKEBISHO 

Umeishia njiani na unataka kurudi katika ukurasa wako 
kukamilisha taarifa au kuutumia sasa? 

Kama ndio mara yako ya kwanza kumiliki ukurasa, ukimaliza 
kutengeneza ukurasa wako unaweza kushindwa kurudi au kuona 
ukurasa wako wakati ukitaka kuutumia au kukamilisha au kubadili 
taarifa. 

Hizi hapa ni njia unazoweza kutumia na ukaweza kuuona 

ukurasa wako: 


a) KUREJEA KATIKA UKURASA KUPITIA SIMU 

Ni rahisi kupitia simu yako, ingia Facebook kupitia akaunti yako 
ambayo ulipitia mara ya kwanza wakati unatenegeneza ukurasa au 
uliyo iongeza katika safu ya uongozi/wahariri: 

Fuata hatua zifuatazo 


• Ingia Facebook kawaida kama ambavyo huwa unaingia 
unapotaka kusoma postau walichoandika watu wengine. 


• Angalia juu upande wa kulia utaona vimstari vitatu 
(03) nilivyozungushia duara katika picha hapa chini. 



Share a status, photo or video 


/' STATUS 


■a PHOTO 9 CHECKIN 



40 


Baada ya kubonyeza vimstari vitatu hapo juu utaona 
mwonekana wa baadhi ya taarifa kama zinavyoonekana katika 
picha hapa chini ya kushoto na kulia. Ukiwa upande wa kulia 
endelea kushuka chini hadi uone neno (Pages) na Q Create Page ■ 
Chini ya Create Page utaona kurasa zako ulizotenegeneza. 



Shuka chini kuona tarifa za kulia 


^ Shori MN 



Ngalawa health... 

Shori Success Life 

Tiba Sahihi Za... 

JUFA 




See All 







41 


b) KUREJEA KATIKA UKURASA KUPITIA KOMPYUTA 

Kama unatumia kompyuta kuna njia mbili za kurejea katika 
ukurasa wako. Ingia Facebook, kisha: 

i) a/ Bonyeza alama ya iliopo t katika eneo nilio onesha hapa 
chini. Utaletea orodha ya page zako ambazo ni admin 


Honne 20+ 


ic * & 


Settings Help 


b/ Sasa unaweza chagua page yako kwa ajili ya kupost 
machapisho, marekebisho n.k 



Your Pages: 


G ShoriMN 

ni 

2 Messages 

Ngalawa he... 

2 Messages 

PKBg Tiba Sahihi Z.. 

3 Messages 

See More... 


Create Page 


Manage Pages 


Create Group 


New Groups 

7 

Create Ads 


Manage Ads 


Activity Log 

27 

News Feed Preferences 

Settings 


Log Out 



Hili ni eneo utakalo ona page 
zako zote ulizotengeneza na 
ambazo umewekwa kama 
admin 





42 


ii) Njia ya pili, baada ya kuingia facebook angalia column ya 
mwisho mkono wa kushoto, utaona shortcuts. Kuna magrup 
yako na page zako. 

Kama kurasa zako hazionekani upande huu nenda katika 
kisha settings tafute neno Favourite ulichague au pin 
ukurasa wako uonekane juu. 


1 fl Search J or people. 

|i| 

> ShoriMN 

News Feed 

*** 

Messages 

SHORTCUTS 

■ SHORI SUCCESS .... 

3 

Q ShoriMN 

3 

22 Ngalawa health pro... 

13 

Tiba Sahihi Za Mag. . . 

20+ 

f Shori Success Life 

9 

» See More... 


Utaona orodha fupi ya magrup 
ambayo umetengeneza au upo 
kama admin. 

Pia utaona page zako ambazo 
umetengeneza au upo kama 
admin 




43 



JINA LA UKURASA, CATEGORY & USERNAME 
a) Jina la ukurasa: 

Wakati najifunza na kuendesha biashara katika mfumo 
wa MLM nilifungua kurasa mbili Shori MN na mwingine badaye 
niliufuta. 

Ukurasa nilioufuta kiwango cha watu ku like na kukomenti 
kilikuwa kikubwa bila hata matangazo.Sababu kubwa ilikuwa ni 
jina lililobeba maana ya kueleweka. 

Katika sura ya 3 ukurasa wa 23 nimefafanua sifa za jina zuri la 
ukurasa. 

Kurejea uk. wa 23 bonyeza C0^° 

Sifa za jina zuri la kutumia linatakiwa liwe na sifa zipi. 


• Jina linalo akisi na kubeba ujumbe wa biashara yako kwa 
mteja ni rahisi watu ku-follow au ku-like kuliko jina ambalo 
halina maana ya kueleweka wazi. 

• Aina ya ukurasa pia unayoichagua humsaidia mtu mwigine 
kutambua ukurasa unahusika na nini pasipo hata kusoma 
kipengele cha About. 

Aina ya ukurasa (sub category) pamoja na jina la ukurasa 
huonekana wazi katika ukurasa wako na kumsaidia msomaji 
kufanya maamuzi ya kutumia muda wake kupitia ukurasa 
wako. 


44 



Coca-Cola © 

@cocacolatanzania 


Katika simu: 


MESSAGE 


li ^ 

Like Follow Share 

Food St Beverage Company 

HOME POSTS VIDEOS PHOTOS LOCJ 



Sub category 
uliochagua 
itaonekana katika 
eneo la katiya tabs 
zako na button za 
Iike,foIIow na share 







Like 

Follow 

< Message More ▼ 


y Status HJ Photo/Video 

Write something on this Page 


NAVY KENZO DAMA DO BLING 

^ TANZANIA I MOZAMBIOUE 

JU^AMOSI J SAA lf'JIONI KATIKA 

. #CokeStudioTZ 


Food & Beverage Company 


Q Search for posts on this Page 


Invite friends to like this Paqe 


Katika kompyuta: Sub Category huonekana 
columnya kulia juu mwa columnya postzako 


Hapo juu ni mfano wa ukurasa wa kampuni ya coca cola 
inayojihusisha na vinywaji 


Uchaguzi wa aina ya ukurasa usio sahihi kunapelekea kukosa 
watu makini katika ukurasa wako. 

Mfano aina ya ukurasa umechagua food & beverage company 
kisha ukautumia kuuza mitumba ya nguo utakuwa 
unachanganya watu. 





• Subcategory ya ukurasa ulioijaza huonekana chini ya 
jina la ukurasa mtu anapo search Facebook (katika 
search bar) kabla ya kufungua ukurasa. 


Hii humsaidia mtafutaji kufanya maamuzi ya kuufungua 
ukurasa hata kama jina la ukurasa wako halijielezi kuwa 
ukurasa unahusu nini. Akiona subcategory inamhusu 
anachokitafuta atafungua. 



Page moja , unaweza kuweka Category zaidi ya moja kama 
ukurasa unajishughulisha na kazi zaidi ya moja ili kumsaidia 
mtafutaji na msomaji kufahamu kaziza ukurasa wako. 


b) User name 

User name ndio kitambulisho chako, hakifanani na cha mtu 
mwingine. 

User name inatumika kutofautisha jina la page moja na 
nyingine au jina la page na profile. 

Akaunti binafsi (personal profile) zinaweza kufanana majina, 
ndio maana ukiingia facebook utaweza kuona majina yanayofanana. 

Mfano, Juma Hamisi, John Musa Jane Albert yanaweza kuzidi 3 
au 10. 



46 


Katika upande wa kurasa Facebook, kwa sasa huwezi fungua 
ukurasa kwa kutumia jina ambalo linatumika katika ukurasa 
mwingine. 

Mfano, hapa nimejaribu kufungua ukurasa kwa jina langu la 
Shori MN ambalo tayari linatumika katika ukurasa wa Shori MN 

Hii hapa ni meseji nilioletewa katika mandishi mekundu 


Choose a name that reflects what your 
Page is about. 

This Page already exists. To create a new 
one, choose a distinct name so people don’t 
confuse it with the Shori MN Page. Ex: 'Shori 
MN Club', ’Unofficial: Shori MN' ~ 


Shori MN 


Kama unataka kutengeneza page yenye jina lililokwisha tumika 
utalazika kulitofautisha kama Facebook walivyo fafanua hapojuu. 

Lakini jina la profile linaweza kufanana na page. Mfano profile 
yangu inatumia jina la Shori MN , na page pia inatumia Shori MN 

Nimekuchanganya? 


Angalia ufafanuzi hapa chini: 


JINALA 

Page 

Group 

Profile 

Page 

X 

V 

V 

Group 

V 

V 

V 

Profile 

V 

V 

V 

V : majina yanafanana X : majina hayafanani 



Jinsi ya kutumia user name ya page yako: 


47 


Wakati unaandika tangazo la biashara au post na kushea katika 
magrup na wall za marafiki zako kumbuka na kuweka mawasiliano. 

Mawasiliano yatakusaidia kuongeza idadi ya wateja kupitia 
watu ambao wamevutwa na post au tangazo lako. 

Baadhi wanaweza wasiwasiliane na wewe kwa wakati huo lakini 
kwa kuona umuhimu wa ulicho andika wakasevu njia za mawasiliano 
ulizoweka, na watakupigia badaye au siku wakiwa na shida. 

Nimefafanua haya vema katika makala yangu juu ya aina za 
mawasiliano mtandaoni facebook, unaweza buisoma mabala hapa 
au download hapa (PDF) 


Jinsi ninavyotumia user name katika mawasiliano mtandaoni kuendesha 
biashara: 

i) Natumia user name mbadala wa namba ikiwa namba si lazima 
kwa mteja facebook. 


• Angalia post yangu ya tarehe 15 novemba 2016 katika 
grup 


■ 


Shori MN ► KILIMO NA UFUGAJI 
KWANZA 

Nov 13 at 20:23 • 0 


https://payhip.eom/b/EiKS 


Jifunze jinsiya kutangaza 
biashara, kupata wateja na 
kuuza katika social media 





Bwfl (s) [ZJ o 

www.shorisuccesslife.com 


^ 8 . 


KARIBU UJIFUNZE KUENDESHA BIASHARA 
MTANDAONI 

payhip.com 



Angalia nilivyotumia username kama njia ya mawasiliano ya 
kumwezesha msomaji wa postyangu kunitumia meseji wakati 
namjibu swali lake katika post iliopo hapo juu. 


48 


0 Shori MN Ukishindwa kudownload tuma namba ujumbe Whatsapp 
0682937214 au hapa utatumia hicho kipeperushi. 
m . me/sho ri m noffic ia I page 


to * 

MMMIMM 


Get in touch with Shori MN 


©SHORIMNOFFICIALF&GE Send Message 


Like ■ Reply ■ Remove Preview • November t5 at8:23am 
X Write a reply... 


Usemame ya page yangu facebook ni 

@shorimnofficialpage 

Ukitaka utumie username kama link ya watu 
kukutumia ujumbe katika page yako, utaandika: 

m.me/username yako 
mfano: m.me/shorimnofficialpage 

Ukisha post jina la page yako litatokea lenyewe 
likiambatana na mandishi: 

Get in touch with (jina la page yako) 

Picha ya profile katika ukurasa wako 
Username na kitufe chenye maneno Send 
Message 


i) 

ii) 

iii) 



49 


iii) Naitumia username kama link ya kumwongozo msomaji au 
mteja kutembelea page yangu kama nitapost makala au 
chapisho lingine mtandaoni. 




Grace Godwill with Juliana 
Phinias and 2 others. 



Kama unafanya biashara Instagram na 
mitandao mingine ya kijamii moja ya vitu 
muhimu vitakavyo weza kuvuta macho ya 
msomaji yakagota katika post yako ni picha. 


1 1 i picha imvutie msomaji atulie katika post yako 
vipo vitu vya kuzingatia. Kimoja kati ya hivyo ni 
Exposure. G G Q O O 

Richa yenye mwang... Continue Reading 



Badala ya kuandika katika postyako tembelea ukarasa 
wangu wa (unatoja jina la ukurasa), tumia link 


Andika: fb:me/usernameya ukurasa wako 


Sikushauri kutumia jina kwa sababu tatu: 


S msomaji atakuwa na kazi ya kukopi kisha 
akapest sehemu ya kutafuta facebook, 

S pili majina kama yako yaweza kuwepo mengi 
msomaji atachanganya baada ya ku sechi. 

S Link inamrahisishia msomaji akibonyeza 
itamwongoza mahali husika. 


50 


Kama unatumia kompyuta usitumie link, badala ya linktaja 
ukurasa wako (sijasema uandike jina) 

Msomaji akibonyeza jina atapelekwa moja kwa moja katka 
ukurasa husika. 


Jinsi ya kutaja ukurasa wako facebook: 

S Ingia facebook andika postyako, mahali unapotaka 
litokee jina la page yako andika: 

@jina la ukarasa wako 


/f Status _oJ Photo j' Vldeo ^ Life Event 




Karjbu katika ukurasa wangu wa facebook u j ifunze ji ns i va vkutumia 
mitandao ya kijamii kuendesha biashara. Bonyeza Jnaoa @shori m 



+ K © @ 


© Public ▼ J 


S Ukisha andika @ kisha jina, yatatokea majina yote ya 
profile za watu, magrup na page kama yapo yanayo 
fanana na jina ulioandiandika. Angalia hapa chini: 


. mafunzo ya utumia ji wa imjtandao ya 
ra. Bony e za hapa @ shori j m n 






n, 


Shori MN 


Shori MN 


S Chagua jina la page yako litajiandika bila alama ya @ 
na mtu akibofya atapelekwa sehemu husika. 







51 


Na hatua nilizotaja hapo juu za kutaja jina la page pia hutumika 
kutaja jina la mtu au grup facebook. Njia nyingine ya kumtaja mtu ni 
kumtag ila kutag huwezi weka jina la mtu katikati ya mandishi. 


Hatua za kuipata user name ya page yako kupitia simu 


S Ingia facebook katika katika page yako 




Ngalawa health products 

@ngalawahealthproducts 


S Angalia eneo la chini picha ya cover inapoishia. 
Utaona jina la ukurasa wako, chini ya jina la ukurasa 
wako kuna username. 


Kama utakuwa umeadikiwa Create Page @usemame 
itakuwa facebook wameshindwa kutengeneza username, hivyo 
design yako mwenyewe. 

Soma kurasa zifuatazo nimefafanua hatua za kupata, 
kutenegeneza na kubadilia username: 

a) Ukurasa wa 68 ii) Njiayapili jinsi ya 
kutengeneza/kubadili username kwa kutumia 
kompyuta (BONYEZA MANDISHI YA BLUU) 

b) Ukurasa wa 70 Jinsi ya kubadili username bwa bututumia 
simu na kompyuta. 


52 


Jinsi ya kupata username katika page yako kwa kutumia 
kompyuta 

S Ingia facebook katika ukurasa wako kwa kutumia 
kompyuta 

S Angalia column ya mwisho kushoto mwa cover photo. Utaona 
profile picture. Chini ya profile picture kuna jina la page yako. 

Username ya page yako ipo chini ya jina la ukurasa wako. 



Shori MN 


Home 


KUTENGENEZA UKURASA UNAOANZA NA LIKES HADI 5,000 AU 
ZAIDI SOMA PDF YA PILI NILIOKUTUMIA AU SOMA MAKALA 
KATIKA WEBSITE HAPA 


UTANGULIZI WA SURA YA TANO 


Sura ya 4 umejifunza jinsi kubadilili jina la ukurasa, 
category na username na matumizi yake. 


Sura ya 5 nazungumzia picha ya juu ya ukurasa 
(photo cover) na profile picture 


54 



PICHA YA JUU YA UKURASA NA PICHA YA PROFILE 

Picha ya juu ya ukurasa (cover photo) ni muhimu. 

Kwa sababu, ndani ya muda wa sekunde 3 hadi 5 msomaji wa vitu 
mtandaoni anakuwa amekwisha amua kusoma au kutosoma 
chapisho aliliofungua. 

Cover photo inatakiwa iwe yenye ubunifu na kujieleza ili msomaji 
ajue ukurasa (page) aliofungua inahusu nini, ili aweze kushea, ku 
like na kuendelea kusoma machapisho mengine yanayofuata. 


Picha ya profile (profile picture) vilevile ni muhimu. 

Huwakilisha profile ya page yako katika taarifa zinazofikia watu juu 
ya mambo unayofanya. 

Huonekana kila unapo komenti katika page yako na page za wengine 
kama utatumia page yako kukoment badala ya profile yako ya 
kawaida. 

Soma makala niliokwisha fafanua jinsi ya kubomenti batiba page 
tofauti na yabo bwa butumia page badala ya profile. 


a) Picha ya Profile (Profile Picture) 

Picha ya profile unaweza kuweka logo kama page ni ya 
kampuni, jumuiya, shirika au kikundi. 

Kama ukurasa ni wako binafsi mfano mtu maarufu, mwanamziki, 
mwanamitindo, mwigizaji unaweza kuweka picha yako. 

Picha yako inakusaidia kujenga ukaribu na kukutambulisha kwa 
wasomaji wako. 


55 


SIFA ZA PICHA YA PROFILE KATIKA PAGE 


Masharti na vigezo ya Facebook si magumu unachotakiwa 
kuwa makini na kuangalia size ya picha utakayoweka ili iweze 
kuenea katika frame. 



NOT APPROVED APPROVED 


A 


Soma mwongozo na updates za ukubwa unaotakiwa 


wa picha ya profile na cover hapa Facebooh 


Picha yako inatakiwa: 

S Iwe katika umbo la mraba. 

Eneo la picha za profile ni mraba — urefu na upana 
vinalingana — kama picha yako ipo katika umbo la 
mstatiri ukisha upload utalazimika kuikata (crop) 

S Ukubwa wa picha ya profile Facebook katika pixels. 

Pengine umekuwa uki upload picha bila kujua huwa kuna 
vipimo vya kuzingatia. 

Vipimo vya profile picture katika page ni: 

180 X180 pixels katika kompyuta, 128 X 128 pixels 
katika simu za smartphone na 36 X 36 pixels kwa upande 
wa simu zingine. 




56 


Napendekeza kwa mwonekane mzuri jitahid picha yako 
iwe 180 X 180 pixels, itaenea katika smartphone na simu 
zingine, kama utatumia kompyuta ku upload, ukimaliza 
nenda katika simu urekebishe kwa kuikata (crop) ili iweze 
kufit katika frame ya profile. 

Vipimo hivi hubadilika kila wakati, kujua mabadiliko 
tembele mwongozo wa oipimo facebook hapa bila 
wabati. 


Je, ukiweka picha vipimo tofauti na hivyo inakuaje? 

Kama ni kubwa utalazimika kuikata baada ya ku upload. 
Utaikata huku ukijaribu kulinganisha na eneo la picha 
hadi itakapo enea katika frame ya picha. 

Kama ni ndogo ukisha upload facebook wataikuza hadi 
itakapoenea eneo husika. 

Madhara ya picha kukuzwa ni kuwa badae picha yako 
itaonekana hafifu. 

Haitaonekana vizuri hasa kama itavutwa sana. 

S Iwe na mwonekane mzuri lakini halisi. 

Picha yenye mwonekane mzuri lakini wenye uhalisi, 
hujenga imani na wateja wako. 

Msomaji au mteja wako hujikuta anatabasamu na kujihisi 
amekuona hatimae anatamani kujiunga na wewe kwa 
kutuma friend reguest. 


Picha inajenga hisia na kuongea kama yalivyo maneno. 
Angalia mifano ya profile ya picture hapa chini: 

Kama ni profile picture bila shaka ya mkono wa kulia 
itapendwa zaidi kwa sababu: 


57 



Amepiga akiwa: 

• Amenyenyua uso ambao moja kwa moja anatizama 
msomaji. 

• Amekaa, ametulia na 

• Picha ina mwanga haina giza, 

• Pia imekolea na 

• Ameshikilia kitu mikononi kuliko 
kuacha mikono ikipepea bila pozi 


Angalia picha hapa chini kutoks courtesy of Amy Cuddy, Harvard 
University. Picha za mstari wa chini hazifai kuweka katika profile. 



Mstari wa chini picha zake, watu wanaonekana kukosa kujiami, 
wana msongo wa mawazo. Picha hazina ushawishi kwa watu kuwa 
na saba za kujiunga na wewe. 



58 


Nakushauri kama utapenda kujua habari za picha kwa ajili ya 
profile, picha za kiofisi tembelea mtandao wa photofeeler. Una blog 
inayelelezea picha za mvuto wa kimahaba, picha za kiofisi, kujiami, 
kuhusu tabasamu, ushawishi n.k 


Pia watu wana zipigia kura. 

Nikutakie maboresho mema ya mwonekane wa picha zako, jaribu 
kutembelea ohotofeeler 

Huo ulikuwa upande wa profile wa photo, tuangalie upande wa cover photo 


b) Picha ya juu ya page (Cover Photo) 

Cover photo ndio mahali jicho la msomaji au mteja wako hutua 
kwa mara ya kwanza anapotembelea ukurasa wako. 


Settings Help 



Notifications □ Insights Publishing Tools 

Jifunze jinsiya kutangaza 
biashara, kupata wateja na 
kuuza katika social media. 

1?«,® iElc i 

www.shorisuccesslife.com 



■4 Liked ▼ Following ▼ Message ▼ More ▼ 


Leam More / 


Unaamini msemo wa Don’t judge a book by its cover? 

Huo msemo hapa hautumiki. 

Mteja ambaye hakuwahi kufika katika ukurasa wako wa biashara, 
akifika kwa mara ya kwanza anatupa jicho anakutana na 
mwonekano mbovu anaweza ndani ya sekunde 3 akageuza na 
asirudi tena. 






59 


SIFA ZA PICHA YA JUU YA PAGE (COVER PHOTO) 

Masharti na vigezo vya faceebook hutakiwi weka taarifa za 
udanganyifu/upotoshaji katika picha utakayo iweka katika page 
yako. 


Cover photo inatakiwa kuonesha uhalisia wa kampuni au kazi 
kwa ujumla zinazofanyika katika kampuni. 

s Umbo la frame ya picha ya juu ya page yako ni mstatiri. 

Hivyo hata picha yako unapoiandaa inatakiwa iwe na 
umbo la mstatiri, vinginevyo itapwaya. 

S Ukubwa wa picha ya juu ya page ya facebook 

Vipimo vya cover photo ni 828 pixels upana na 315 pixels 
urefu katika huu ni mwonekano katika kompyuta, 640 
pixels upana na 360 pixels urefu katika mwonekano wa 
smartphone. 

Kupata taarifa za vipimo vya photo cover hakikisha 
unatembelea mwongozo wa vipimo faceboob hapa bila 
wabati. 

A Je, ukiweka photo cover nje ya vipimo vinavyotakiwa au 
* : * vipimo vinapobadilika wewe ukatumia vya zamani 
inakuaje? 

Angalia picha hii ambayo ni kutoka kampuni la soda katika 
mwonekano wa simu. 

Vipimo vya cover photo katika simu na kompyuta ni 
tofauti unatakiwa kuhakikisha mambo yapo sawa pande 
zote baada yak u upload. 



Angalia mwelekeo wa mishale: 

Maneno yote nilionesha kwa mishale yamekatwa. 
Picha imeandikwa hadi mwisho lakini maneno mengine 
yamefichwa. 


Ili msomaji aweze yasoma yote atalazimika kubonyeza cover 
photo. 


Je, ni wasomaji wangapi watakuwa na muda huo? 

Je ni asilimia ngapi ya wateja wako wanakuwa wanafahamu 
kuwa wakibonyeza wataweze kuona mandishi yote? 

Bila shaka kuna watu wengi unawaacha nyuma. Na hayo ndio 
hutokea pale usipofuata vipimo. 


size for mobile 828 x 465 pixels 

visible on desktop 
828 x 315 pixeLs 


shorisuccesslife 





Kama vipimo vitakuchanganya ukashindwa kujua vipi utaweka 
cover moja katika simu na kompyuta vionekane sawa, tumia njia 
hii hapa ambayo mimi pia huitumia: 


61 


• Tengeneza picha yako yenye ukubwa huo ulioandikwa juu wa 
simu, ambao utakuwa unaenea katika mwonekane wa simu na 
badae uki upload utarekebisha eneo la katikati sehemu ya 
cover photo lionekane katika kompyuta ukiwa katika kompyuta. 

• Mandishi yako yaweke eneo ambalo litaonekana katika 
kompyuta. 

• Ukisha upload kabla ya kusevu picha itakuwa inakubali 
kujongea, iweke vizuri ili mandishi yote katika picha yako 
yaonekane 

• Kama ume upload kupitia simu, nenda katika kompyuta kuona 
kama imekaa vema (kama umetumia kompyuta rudi katika 
simu). Kama imekaa vibaya irekebishe. Angalia hapa chini 
nimetoa njia ya kurebisha cover yako. 


w. 



Bonyeza hapa eneo la 
camera katika cover 


slife.com 


photo ya page yako (alama 


ya camera ipo juu kushoto 
kwako katika eneo la covei 


photo) 



com 



Baada ya hatua ya kwanza hapo juu, 
uta letewa menu ndogo. 


Baada 



Choose From Photos 


Public Figure 

3.3 ★★★-!* 




62 


^ TAHADHARI KWA WATUMIAJI WA KOMPUTA 

Watu wengi, hasa wanaonza kuendesha biashara katika 
mfumo huu mpya wa kidijitali hujikita katika watumiaji wa 
kompyuta zaidi kuliko simu. 

Lakini kwa mjibu wa mitandao mbalimbali ya tafiti 
ikiwemo comscore, smart insights inaonesha watu watumiaji 
wa simu katika mitandao ya kijamii inaongezeka kwa kasi huku 
watumiaji wa kompyuta ikipungua. 


2.000 
1,800 
1,600 
1,400 
1,200 

1.000 
800 
600 
400 
200 

0 


Number of Global Users (Millions) 



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


o comScoRE 


Souk» Mor&an StaMey R— — ncn 


Share of Time Spent on Social Media Across Different Platforms 

Source: comScore Medla MetrlK Multf-Ptattorm & Mobfle Metrli, US, Dec 2015/Dec 2014/ Dec 2013 

■ Desktop ■ Smartphone App ■ Smartphone Web «TabletApp «TabletWeb 









63 


Taarifa hizo juu za utafiti hapo zina umuhimu gani kwako 
mtumiaji wa mitandao ya kijamii kuendeshara biashara? 


Taarifa zinatuonesha wazi 
umuhimu wa kila tunachofanya 
katika biashara zetu mtandaoni 
kuhakikisha kinaweza kusomeka 
na mtumiaji wa simu.” 

Hakikisha kama ni tangazo, picha, video, fomu, tovuti na 
machapisho mengine unayoyandaa kwa kutumia kompyuta 
yawe pia yanaweza kusomeka vema katika simu. 

La sivyo utakuwa unaacha kundi kubwa la wahitaji (watuamiaji 
wa simu) ambao wangekuwa wateja wako. 


64 



KUFUTA, KUBADILI JINA LA UKURASA NA CATEGORY 

Nafahamu wakati ukiwa unaanza kujifunza kutengeneza 
ukurasa wako unaweza kufika hatua ukaona makosa ni mengi bora 
kufuta kuliko kurekebisha. 

Pia unaweza kutaka kubadili jina la ukurasa wako. Vitu vingine 
vikabaki kama vilivyo. 

Usijali sana, hakuna kitu kinacho anza kikiwa kamilifu. 

Wakati natengeneza ukuarasa wangu wa Shori MN facebook, 
sikuwa na utaalamu wa kutosha kuchambua aina za page. 

Baada ya kupata uelewa nilitamani kubadili kwa sababu, 

Nilitamani baadhi ya features zilizopo katika page zingine 
Mfano, sehemu ya reviews , shop na services hizi ni tabs ambazo 
kwa kawaida zilikuwa hazipatikani kwa page yangu ya Public 
Figure. 

Ndio maana katika sehemu hii nimekuandikia jinsi ya kufuta 
ukurasa, kubadili jina ukurasa wako na kubadili aina ya ukurasa n.k 


Jinsi ya kufuta ukurasa wako kwa kutumia: 
i) Kompyuta 

a) Ingia katika ukurasa wako Facebook 

b) Bonyeza settings 

Settings zipo mbele katika mstari wenye maneno Pages, 
Insights, Publishingtools, Help 



Settings Help t 



c) Bonyeza Delete Page 


65 


Telemka chini, mwisho wa orodha ulioletewa baada ya 
kubonyeza kipengele (b) utaona remove page (delete page) 

ii) Simu ya smartphone 

• Ingia Facebook katika page yako. 

• Bonyeza vidoti vitatu vilivyopo katika page juu 
usawa wa facebook search bar, telemka chini. 



JifUnze iitisi ya kutangaza 
biashara, kupata i vateja na 


kuuza katika social media. 



vidoti vitatu 
hapo juu. 


Shori MN 



MESSAGE 


• Katika menu utakayoletewa, angalia neno Edit 
Settings 


fTI Create Event 


ill Manage Ads 



Chagua Edit Settings 
utaletewa menu nyingine 


* Edit Settings 


ifc Liked 



66 


• Chagua General kutoka katika menu 
utakayoletewa 


General 

Page Info 
Post Attribution 

Notifications 


Ukisha chagua General, 
utapata menu ambayo 
ukitelemka kwa chini 
> mwisho utaona sehemu 
ya kuondoa page. 


Page Roles > 

People and Other Pages > 

Instagram Ads 


• Chagua delete page. 

Hii sehemu ipo mwisho kabisa mwa menu 
utayoletewa baada ya kubonyeza general hapo juu 


Remove Page 

Deleting your Page means that nobody will 
be able to see or find it. Once you click 
delete, you'll have 14 days to restore it in 
case you change your mind. After that, you’ll 
be asked to confirm whether to delete it 
permanently. 

Delete Shori MN? 


Jinsi ya kubadili aina ya ukurasa (Category na Sub 
category) 

Kama na wewe umeisha tengeneza ukurasa unahitaji 
kubadili aina ya ukurasa uliochagua (category) au sub 
category, usihofu unaweza kubadili. 

Inawezekana kubadili, fuata maelekezo yafuatayo: 



67 


i) Njia ya kwanza 

(kwa kutumia kompyuta) 

Ingia Facebook katika ukurasa wako: 


l 



Liked t 

Following ^ 

Message ^ 

More ^ 






jp' Status |_*J PhotoVVideo O Product. Offer +■ 
^ VVrite something... 



Chini ya photo cover, kulia 
kuna vitufe like, share, 
mesage na more/vidoti 
vitatu 

Weka cusor juu ya more 
au vidoti vitatu 



Message ▼ 

More t 






Cre at e Ad 


Product. Offer + 

^dit Page Info 

View as Page Visitor 

Add To Favorites 

Create Event 

Invite Friends 



Write a Review 

Like As Your Page 

5<ee All 

i 

View Insightp^ 


•MlsiteClick 




Utaletewa menyu ndogo kama 
inavyoonekana hapo kushoto. 
Bonyeza Edit Page Info 



Edityourdetails 

General Contact 


GENERAL 


Nanne 

Shori MN 

Bonyeza hapo kubadili 



aina ya pago 

Category 

People i 



Public Figure ^ 

— — __ Bonyeza hapa 



kubadili Subcategory 

Description 

Description 






Kama Category haionekani, telemka chini hadi mwisho wa 68 
orodha yako, bonyeza neno See All Information utaletewa 
orodha mpya likiwemo neno Category. 

Njia hii unayotumia kupata sehemu kubadili Jina, Aina ya 
ukurasa na vingele vyake, unaweza pia kuitumia kupata sehemu 
zingine kama kubadili maelezo kuhusu ukurasa, username, email 
address, tovuti n.k 

Kubadili sehemu zingine telemka chini hadi mwisho wa orodha 
yako, bonyeza neno See All Information 


Website 

^ This page has a website 


htt p: //www. s h ori s uc c es s 1 ife. c om/blogi 

Email 

^ Has an email address 


hon s hori 97 @ g m ai 1 . c om 

See All Information 


Kubadili category na sub category kwa kutumia simu kwa sasa 
hadi naandika kitabu hiki bado hakuna uwezekano. 


ii) Njia ya pili 

i.lngia Facebook katika ukurasa wako 




69 


ii. Kisha angalia column ya mwisho kushoto utaona tabs zi 

mejipanga (orodha ya tab hubadilika kutegemeana na 
aina ya page au tamplate unayotumia) 

Katika picha ya page yangu nilioweka hapo kuna: 
Home, Services, Shop, Reviews, Photos, Videos, 
Posts, Events, About, Likes, Sign na Notes. 

iii. Chagua tab ilioandikwa “About” 

iv. Angalia kulia mwa tabs zako utakuwa umeletewa maelezo 

yote kuhusu page yako: jina, aina ya ukurasa, anwani, 
username n.k 


About Shori MN 

Page Info 

PAGEINFO 



Category 

PuMc Figure 


Name 

Shori MN 


v. Ukiweka cusor juu ya taarifa unayotaka kubadili mbele yake 

utaoneshwa neno edit. 

vi. Bonyeza edit ili kubadili taarifa unayotaka kubadili. 

Njia hii pia unaweza itumia kubadili au kujaza 
taarifa zingine kama: Category, sub category, 
website, address, username, n.k 



70 


Jinsi ya kubadili username kwa kututumia simu 

Kwa butumia bompyuta fuata hatua zifuatazo: 

Kubadili username kupitia kompyuta, hatua zinafana na ulizotumia 
kubadili aina ya ukurasa. Utabonyeza: 

Settings juu ya ukuraasa kulia, kisha bonyeza About kushoto chini, 
kisha chagua username. Rejea ukurasa wa 68 ii) Njiaya pili kwa 
ufafanuzi. 


Kwa hutumia simu fuata hatua zifuatazo: 

i) Ingia katika ukurasa wako facebook. 




vidoti vitatu 
juu kulia 
mwa page. 



PAGE 


ACTIVITY0 


INSIGHTS 


iii) Chagua edit 


fTI Create Event 


settings (kutoka 
katika menu 
utakayoletewa 
baada ya 
kubonyeza 
vidoti vitatu 
hapo juu) 


.■ll Manage Ads 


O Edit Settings 


Liked 



71 


iv) Chagua 
“page info” 


General > 

^ Page InfcT^ > 

Post Attribution > 

© Notifications > 

Page Roles 


v) 


Ch3gU3 edit EditName 

psge usernsme 

Shori MN 

If your request is approved, your Page may be 
required to remain published for 7 days. 

Edit Page Username 

+ Change Page @username 


A 


Hatua hizi za kubaadili username pia unaweza kuzitumia 


kubadili au kuweka taarifa zako katika profile; mfano: 
•S kubadili jina la ukurasa, 

•S kuweka au kubadili username, 

S tovuti, 

S zip code(postal code), 

•S namba ya simu n.k 



72 



KAMILISHA UJAZAJI WA TAARIFA MUHIMU ZILIZOBAKI 

Unakumbuka siku ulipoingia google kutafuta taarifa flani, ulipo 
andika na kusearch majibu yalijitokeza mengi yakiwa yameandikwa 
na watu mbalimbali. 

Mfano: ukitafuta taarifa kuhusu ufugaji wa kuku 

Utapata orodha ndefu ya taarifa toka vyanzo mbalimbali zaidi ya 

ukurasa mmoja kama unavyo ona hapa 


ufugaji wa kuku v|/ 

All Videos News Images More Settings Tools 

About 868,000 results (0.27 seconds) 

Tip: Search for English results only. You can specify your search language in Preferences 


Ufugaji wa kuku wa kienyeji. Vifaranga wakiwa katika eneo la ...« 

https://www.youtube.com/watch?v=1tsMSfy0ISk 
May 22, 2016 - Uploaded by Reagan Maringo 

Vifaranga bora wa kuku wa kienyeji. ... KnowledgeTv by ESRF S01E27 - Ufugaji wa 
Kuku na Bwana ... 

ufugaji wa kuku wa asili - YouTube* 

https://www.youtube.com/watch?v=zyGwG-qCfGQ ▼ 

Jan 9, 201 5 - Uploaded by Patrock Tenywa 
hii ni namna ya kufuga kuku wa asili inapendeza sana 




UFUGAJI WA KUKU WA KIENYEJI KAMA MRADI I ShareHope Ministriesf 

https://sharehopeministries.wordpress.com/. ../ufugaji-wa-kuku-wa- ▼ Translatethis 
Jun 26, 2015 - Miongoni mwa mambo mhimu naya kwanza kuzingatiwa katikajj 
kienyeji kama mradi ni maandalizi ya banda bora. Kuku .. 

*lfugaji wa kuku wa kienyeji(kuku Asiii^* 

■aijmakini blogspot.com/ 



Searches related to ufugaji wa kuku 


mabanda ya kuku wa kienyeji 
ufugaji bora wa kuku wa kienyeji pdf 
rnagonjwa ya kuku wa kienyeji 
ufugaji wa kuku chotara 


ufugaji wa kuku wa kienyeji biashara 
chakula cha kuku wa kienyeji 
ufugaji wa kuku wa kisasa 
ufugaji wa kuku wa kienyeji youtube 


Goooooooooogle 

123 4 56789 10 


Zaidi ya kurasa 10 
Google zinaelezea 
ufugaji wa kuku 


Next 



73 


Blog hupewa nafasi kubwa kuonekana kwa mtafutaji wa taarifa 
mtandaoni kutegemeana na jinsi ulivyofuata taratibu za uandishi 
katika blog. 

Utaratibu huu pia unaweza kutumika katika ukurasa wako. 

Unapojaza taarifa zako kwa usahihi katika sehemu ya About katika 
ukurasa wako, unasaidia Search Engine kama Google, Bing, Yahoo, 
Safari na hata Facebook yenyewe kupata ukurasa wako na kuonesha 
taarifa zake kwa mtafutaji kama ulivyoona hapo. 


Jinsi ya kujaza sehemu hii ya About: 

Mambo ya kujaza sehemu ya About ni mengi jaribu kupitia kila 
kipengele pindi ukiingia sehemu ya about katika page yako. 

Hakikisha umejaza: 

GENERAL INFO 

• Jina zuri la ukurasa 

• Aina ya page (category) na sub category 

Jaza kipengele kinachoendana na shughuli itakayoendeshwa 
katika ukurasa wako 

• Username 

Jinsi ya kubadili username rejea ukurasa wa 70, soma Jinsi ya 

kubadili username bwa kututumia simu 

Kuhusu sifa, umuhimu na matumizi ya jina, user name, aina page 
na vipengele vyake rejea ukurasa wa 43 


74 


CONTACT INFO: 

Sehemu ya kujaza njia za mawasiliano katika ukurasa wako. 
Mathalani, barua pepe, namba ya simu n.k 


• Email 

Jaza barua pepe, hii huonekana sehemu ya mawasiliano. Kama 
unafanya biashara ni muhimu uwe na email address ya 
kudumu. Usiwe leo unatengeza hii kesho umesahau password 
unafungua nyingine. 

• Phone Number 

Namba ya simu jaza kwa ajili ya mawasiliano. Watu waliowengi 
bado wanatumia simu ya mkononi kama mawasiliano ya 
haraka kuliko njia nyingine. 

Ni rahisi mtu kupata shida na akarejea katika simu na 
kukupigia ili kupata huduma. 

• Message link 

Hii unaikuta katika sehemu ya About. Huhitaji kuijaza tena. Kwa 
mbele ina link ya Message Now 


CONTACT INFO 

Call 0682 937 214 

O @shorimn offic i a I p age pjiessage PJow 

»3 honshori97@gmail.com 
# http://ww. sh ori successl ife.c o m/b I o g 
w MnShori 
O shorijrin 


MORE INFO 



75 


• Website 

Jaza eneo la website kama unayo. 

Tovuti/wavuti ni muhimu kwa biashara yako. 

Wakati huu wa utandawazi ambao watu huunganishwa na 
huduma na kufanya manunuzi kupitia mtandao. 

Huna budi kufikiria jinsi utavyoweza kuiweka biashara 
mtandaoni na kupata wateja na kuindeleza ili uongeze mauzo 
na faida pamoja na kufikia wateja wengi. 

Ili kuepuka kufanya umachinga mtandaoni unatakiwa kuwa na 
blog au website kwa ajili ya kuendesha biashara yako. 

• Other accounts (MITANDAO YA KIJAMII) 

Hapa, utajaza link za mitandao mingine ya kijamii ulio nayo. 
Usiandike jina. Ukiandika jina halita mfikisha msomaji katika 
akaunti husika. Tumia username. 

Mfano: 

Akaunti ya twitter natumia jina Shori MN 
Username na jina langu vinatofautiana, username ni: 

Mnshori 

lli uweze kuandika link utaanza na tovuti ya mtandao 
husika (kisha) mkwaju (kisha) username yako. 

i) www.twitter.com/mnshori 

ii) www.instagram.com/shori mn 

AU 

Unaweza kukopi link ya akaunti yako kutoka mtandao husika 
kama inawezekana kisha ukapestsehemu unayotaka. 


Ukisha andika, linkya mtandao haitaonekana kwa msomaji. 
Itaonekana urersname yako pekee. 


76 


• Edit Privacy Policy 

Privacy policy (sera ya faragha). Kutegemeana na aina ya page 
uliochagua (category & sub category) sehemu hii inaweza 
isiwepo katika ukurasa wako. 

Hapa utajaza namna ambavyo utatunza taarifa na kuwa msiri 
katika taarifa za wateja wako. 


BUSINESS INFO 

Kutegemeana na aina ya page, baadhi ya page hazina sehemu ya 
kujaza business info. 

Business info ina vipengele vifuatavyo: 

i) Edit business info: 

Utajaza taarifa zilizopo. Mfano: masaa ya kazi, siku za kazi, mahali 
ilipo ofisi au kampuni n.k 

Muda wa masaa ya kazi kutaandikwa OPEN na muda ambao sio 
wa kazi kwenye ukurasa wako utaonesha CLOSED 

ii) Edit start/launch date: 

Tarehe ya kuanza ukurasa wako. Unaweza ibadili tarehe 
kuisogeza mbele au nyuma ya tangu ukurasa wako kuanza. 

Pia badala ya neno start date unaweza tumia, maneno mengine 
kama launch date, open date. 


77 


Tarehe utakayoijaza ya kuanza kwa page itakuwa na uhusiano na 
kipengele cha milestone. 

Milestone, ni sehemu ambayo utajaza matukio muhimu ambayo 
yamefanyika katika kampuni yako au ukurasa wako. 


iii) Edit payment 

Kama ukurasa umechagua wa biashara, utaweza kujaza njia za 
malipo ambazo wateja wako wanaweza kutumia kufanya malipo 
kupitia ukurasa wako. 

Ila kati ya nja zilizopo hakuna ya kutuma pesa kupitia mtandao wa 
simu ya kiganjani. 


MAENEO MENGINE MUHIMU VA KUJAZA 


• Maelezo kuhusu ukurasa wako (page descrption) 

Maelezo kuhusu page yamegawanyika sehemu mbili: 

a) Maelezo mafupi (short description) 

b) Maelezo marefu (long description) 

a) Maelezo mafupi (short description) 

Maelezo mafupi utakayoandika sehemu ya Short description 
(kama unatumia kompyuta) huonekana upande wa msomaji sehemu 

ya About. 

Na kama unatumia simu kujaza, utaona About badala ya short 
description. 


78 


Chagua maneno mafupi ya kuelezea ukurasa wako unahusu nini 
au unamsaidiaje msomaji. 


Ni muhimu kujaza maelezo haya kwa sababu: 


S Humusaidia mtembeleaji wa ukurasa wako kutambua 
kama ukurasa aliopo ni sahihi kwake. 

Mfano msomaji anayetumia simu maelezo ulioandika 
yataonekana mwanzo kabisa chini ya profile picture 


Njia na mbinu za kuuza, kupata wateja na 
kujenga soko la biashara yako katika mitandao 
ya kijamii & blogs. Like hapa ukurasa wetu 
ujifunze zaidi. 

@shori_mn on Instagram 

http://www.shorisuccesslife.com/ 

0682 937 214 


Haya ni maelezo 
mafupi kuhusu 
ukurasa wangu wa 
Shori MN 

Unweza 

kuutembelea kupitia 
hapa Shori MN 


S Ikiwa uta promote page iweze kufikia watu wengi zaidi bila 
ku edit, maelezo ulio andika yatatumika kama kichwa cha 
tangazo au utangulizi wa tangazo. 

Hii hapa ni mifano mingine ya maelezo mafupi kuhusu page kutoka 
katika page ambazo zinafanya vizuri upande wa ushawishi 
mtandaoni kwa wateja wao: 


Tigo is tlie leading telecom operator in Tanzania, 
bringing you the best value in innovative telecom 
services. Visit www.tigo.co.tz today! 


i) Poge ya 

Tigo tanzanio 



79 


ii) Hii ni screen shotya Mchambuzi wa Magonjwa ya lishe 

dr. boaz mkumbo KitambLKisukan.Shinikizo la damu. Mwandishi 

wa kitabu cha ''Kitambi cha wanga" Na Mkufunzi 
Makini wa Kitambi na uzito mkubw 


iii) Pageya 
CRDB bank 


CRDB Bank is the leading financial institution in 
Tanzania with strong presence in Corporate 
banking, Small and Miedium Enterprises 
Banking ; Individual Banking and Miicrofinance 
Banking. 


Unahitajika kufupisha maelezo yako. Jumala ya idadi za alama 
za uandishi, maneno na fasi wazi ni 155 tu. 

Ukizidisha hutapata eneo la kuandika, angalia mfano wa pili pale juu, 
neno kubwa halikumalizika kwa sababu tayari characters 155 
zimeisha. 

b) Long description (maelezo marefu kuhusu ukurasa wako) 


Long description hutegemeana na aina ya ukurasa (category) 
uliochagua. 

Kama ukurasa wako unayo utaiona na kujaza kupitia compyuta 

Long description huonekana katika eneo la Story kwa msomaji. 
Hapa utaandika maelezo marefu amabayo ulinyimwa nafasi ya 
kuandika katika sehemu ya short description. 

Ukurasa wangu wa Shori MN, ukurasa wa CRDB banh na shirika la 
kimataifa la UNICEF ni miongoni mwa page ambazo zimejazwa 
vizuri kipengele cha long description/story. 


Tizama mifano (mwonekano wa ukurasa uliojazwa kikamilifu 
sehemu ya About. 


80 


BU5INE55 INFO 

SIDRY 

Y Founded in 1946 

We have the global authority to influenee decision-makers, 
and the variety of partners atgrassroots level to turn the 

ADDITIONAL CONTACT INFO 

most innovative ideas into reality. We believe that nurturing 
and caring for children are the cornerstones of human 

$ http://www.unicef.org/ 

progress. UNICEFwas created with this purpose in mind - to 
work with others to overcome the obstacles that poverty. 

MORE INFO 

violence, disease and discrimination place in a child's path. 

We belteve that we can, together, advance the cause of 

0 About 

humanity. 

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child in 190 

countries and territories ; with a special focus on reaching those 

We advocate for measures to give children the best start in 

in greatest need. 

life, because proper care at the youngest age forms the 

0 General Information 

strongest foundatbn for a person's future. 

Our Policy: 

The UNICEF Facebook page is meant to be an engaging and 

Y Milestones 

leaming environment for our fans to share ideas and to discuss 

UNICEF ; UNICEF's work and th... See More 

201 0 Executive Director of UNICEF 

Tony Lake becomes the latest Executive 

Director of UNICEF and brings a new push 
foreguity. 

2002 A World Fitfor Children 

Special Session ofthe UN General Assembly 
on Children 

2001 UNICEF arranaes tf * Chat (67) 


® Mission 

STORY 

Kusaidia vijana wajasiriamali na makampuni mbinu na njia 


jinsi kuftingua biashara, kuendes-ha na kupanua wigo wa 
masoko na kufikia wateja wengi mtandaoni kwa kutumia 
mitandao ya kijamii na tovuti ili waweze kuongeza mauzo na 
faida zaidi. 

Shori MN ni ukurasa wa utoaji mafunzo : taarifa, mbinu na 
njia za kufungua na kuendesha biashara mtandaoni. 

Ukurasa unatoa msaada bure kabisa kwa asilimia 90. 

te m be lea : s h orisucce s s 1 ife , com/bl og 

Lakini bado siwezi kumsaidia kila mtu anayetebelea ukurasa 

CONTACT INFO 

huu.... See More 

^ Call 0682 937 214 

Y Milestones 

O @stiorimnoficialpage Message Now 

2016 MABORESHOYAVIFAA 


2015 KUANZISHWA KWA TOVUTI SAIDIZI 

honshori97@gmail.com 

KUFUNGULIWA RASMI 

© http ://ww w. shorisuccessl ife . c o m/b 1 o g 


0 MnShori 


© shori_mn 


MOREINFO 


O Afiliation 




81 


• Page overview (mwenendo wa jumla wa page) 

Hapa utaandika maelezo marefu kuhusu sura ya kampuni yako 
(company profile). 

Jitahidi maelezo yako yahusishe: 

S Nini kampuni au biashara yako inafanya. 

S Dira ya kampuni na maonoya kampuni. 

S Na ufafanuzi mwigine juu ya mwenendo wa ukuaji wa 
ukurasa/kampuni kibiashara na namna unavyowasaidia 
watu. 

S Usiache kuweka mawasiliano ya kampuni au link ya tovuti. 

Maelezo yako yahusishe maneno ya msingi na lugha nzuri 
inayo endana na biashara yako ambayo watu hutumia 
kutafuta taarifa mtandaoni 

Umekwisha pitia kurasa za kampuni ya Microsoft Lumia na 
CRDB bank? 

Hapa nimekupa mifano miwili, Microsoft Lumia na CRDB wamefanya 
vizuri katika uandishi wa kipengele cha company over view na 
milestone. 

i) Microsoft Lumia 

Wamejaza vizuri upande wa company overview. 

Kwenda moja kwa moja katika kipengele cha about 

bonyeza hapa 


82 


About 


/ Suggest Edits 

CONTACTINFO 

STORY 


# http://www.microsoft.com/mobile 

MORE INFO 

Welcome to the Official Microsoft Lumia Facebook page, 
yoursourceto hearaboutourtechnologies and get insights 
into the people working for Microsoft. 

0 Company Overview 

Microsoft lives to help people and businesses realise their 
potential. To help them make things and get things done. Lumia 
mobile devices have long strived to d... See More 

0 Products 

Microsoft Lumia 

Y Milestones 

2012 Windows Phone 8 debuts 

Windows Phone 8X and 8S by HTC make 
theirdebut. 

Introducing the Nokia Lumia 920 and the 

Nokia Lumia 820 

US availability of Nokia Lumia 710 

1 

2011 

US availability ofHTCTITAN 

US availability of Samsung Focus S and 

Focus Flash 

US availability of HTC Radar 

Nokia Lumia 800 and Lumia 710 revealed 
Windows Phone 7.5 update begins 

US availability of HTC Trophy 

US availability of HTC Arrive 

Nokia and Microsof # Chat ^i) 


ii) CRDB Bank 

Wanajitahid sana kuwa smart. Na wapo haraka kumjibu 
mteja kupitia ukurasa. 

Hapa wamefanya vizuri kipengele cha maelezo kuhusu ukurasa 
(page description), Dira (Mission) na About. Kuwatembelea 

bonyeza hapa . 


H0URS 

ST0RY 

0 Always Gpen 

0 Mission 

To provide quality and competitive financial services with a 
strong focus on retail banking and customized corporate and 
institutional services while ensuring confidence and trust from 
stakeholders. 

ADDIT10NAL C0NTACT INF0 

The CRDB Bank Facebook page is dedicated to nurturing 
relationships and creating positive and lasting connections 
with clients. 

Our Facebook page will talk about Money and Savings ; and 
everything you need to knowto make your finances workfor 
you. 

Welcome you to the Official CRDB Bank Facebook page, 
where !! Every Click will help us serve YOU better". 

ffl customer-hotline (gcrdbbank.com 


® http://www.crdbbank.com/ 


M0RE INF0 


0 About 





83 


• Wasifu (bio) 

Bio/biography (wasifu), itategemeana na aina ya page uliochagua. 
Ikiwa unatumia page inayokuwakilisha watu, mfano: 

Public Figure, Artist, Politician, Musician, Journalist, Teacher n.k 
ukurasa wako unaweza kupata kipengele hiki cha wasifu. 

Unapoandika wasifu wako lazima uhusishe vitu vifuatavyo: 

S Wewe ni nani 

S Unafanya nini/unaendesha shughuli gani 
S Vitu unavyopendelea 

S Maono au dira ulionayo kwa watu katika maisha yako. 

S Nukuu nzuri ambayo unaipenda 
Usisahau kufanyia maboresho wasifu wako kila mara ili uwendane 
na hali uliopo. 


• Matukio muhimu (milestone) 

Milestone ni tukio au matukio muhimu kuhusu ukurasa wako au 
biashara. 

Kipengele cha milestone huwezi kukijaza kupitia sehemu ya About 
ila baada ya kujaza sehemu matukio husika ndio huonekana katika 
sehemu ya About kama Milestone. 


Milestones 

2012 Windows Phone 8 debuts 

Windows Phone 8X and 8S by HTC make 
their debut. 

Introducing the Nokia Lumia 920 and the 
Nokia Lumia 820 

US availability of Nokia Lumia 710 

2011 US availabilify of HTC TITAN 

US availability of Samsung Focus S and 
Focus Flash 

US availability of HTC Radar 
Nokia Lumia 800 and Lumia 710 revealed 
Windows Phone 7.5 update begins 
US availability of HTC Trophy 
US availability of HTC Arrive 


Jinsi ya bujaza milestone 


84 


i) Ingia katika ukurasa wako kuptia kompyuta, eneo lenye vidoti 
vitatu (mbele ya vitufe vya Like, follow n.k) zamani kulikuwa na 
vidoti vitatu na neno “more” 



eu w m L4J 



www.shorisuccesslife.com 



ii) Chagua Milestone au Create Milestone 


# Status I* | Photo / Video I Product, Offer 




V Product 
1$ Offer 
n Event 
^ Milesto^ 
| | Note 




iii) Jaza taarifa au tukio muhimu unalotaka lionekane sehemu ya 
about. 



Choose From Photos... 


Upload Photos... 


IJ Hidefrom News Feed 


Cancel 




85 


Unaaweza kuchagua Audience. Nakushauri iwe public na 
unaaweza kuchagua ionekeane au isionekane kwenye Newsfeed 

• Umiliki, vigezo na masharti (Impressium) 

Hii si lazima kujaza. 

Kutegemeana na sheria ya nchi, baadhi ya nchi 
zinalazimisha ukimiliki page mtandaoni uweke wazi page 
inamilikiwa na nani na kama unaendesha biashara ni lazima 
kuweka vigezo na mashariti wazi kwa watumiaji. 

Angalia katika ukurasa wangu, Impressium jinsi nilivyoandika 
kupata mfano. 

Ushauri wangu, unapotaka kufungua ukurasa wa biashara 
mtandaoni utatakiwa kufatilia sheria za eneo uliopo ili 
usijikute umekuwa muharifu bila kujua. 


• Awards (tuzo) 

Katika kipengele cha rewards, utajaza tuzo mbalimbali ambazo 
uliwahi kupokea. 

Ili kuonekana nadhifu jaza tuzo zinazo tambulika rasmi. 

Kuna baadhi ya vipengele kama personal interests, personal info, 

n.k. 

Hivi si lazima kujaza ikiwa ni ukurasa wa biashara. 

Ukurasa ninaotumia wa Shori MN ni aina ya Public Figure, aina 
hii ya kurasa haina Company Overview, Mission, products, open 
hours. Hii ni kwa sababu: 


86 


Kila ukurasa umetengenezwa kukidhi mahitaji husika. 

Hivyo kama unahitaji ukurasa wa biashara chagua aina ya ukurasa 
ambao baada ya kuipitia utaona unakidhi mahitaji unayotaka. 

Kama utagundua haikufai ukiwa tayari umetengeneza ukurasa wako 
na kuwekeza nguvu zako, nakushauri usiiufute badala yake badili 
Category na Sub category. 


Ukipitia ukurasa wangu wa (public figure) sehemu ya about 
utaona baadhi ya vipengele nimeongeza ambavyo ukichagua 
ukurasa wa aina ya public figure hutavipata. 


Ooops! 

Ume download sura 9 kati ya 14. 

GHARAMA YA KITABU Nl SH.9500, NAKUPA OFA KAMA 
UTAIPOKEA NAKUTUMIA NAKALA NZIMA KWA SH. 4500 TU 

MWISHO WA OFA Nl TRH 10/6/2017 

Agiza nakala yako leo hii nikutumie ndani ya masaa 24, piga AU 
tuma ujumbe wa NAHITAJI KITABU KWA SH. 4500 kwenda 
0682937214 (Inapatikana Whatsapp) kisha mafanya malipo. 

Tuandikie Email: success@shorisuccesslife.com 



SOMA UKURASA WA MWISHO HAPO CHINI 


87 


NAHITAJI MSAADA WAKO 

Bila shaka umesoma kitabu hiki na Pdf niliokutumia ya kutengeneza 
ukurasa ukianza na Likes hadi 5000 au zaidi bure kutegemeana na 
idadi ya marafiki ulionao. 


Je, unaweza kutumia muda wa dakika 1 au 2 kuniandikia maoni 
katika ukurasa wa Shori MN sehemu va review ? 

Sehemu ya review ina nyota ya 1 hadi 5, bonyeza nyota ya 4 au 5 
kama unarizika huduma ninazotoa, kisha andika maoni yako. 

Bonveza haoa haoa kutuandikia maoni yako. 


Natarajia kuona maoni yako. 
Ahsante 


KUTENGENEZA UKURASA UNAOANZA NA LIKES HADI 5,000 AU 
ZAIDI SOMA PDF YA PILI NILIOKUTUMIA AU SOMA MAKALA 
KATIKA WEBSITE HAPA 


